જાગૃત ઉજાગર 


સં-૨૦૮૦| ફ્ગણવદ-૭ | તા.૦૧-૦૪-૨૦૨૪ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ (હૈદરાબાદ-સિકંદરાબાદ) દ્વારા દક્ષિણ ભારતનું 
પ્રથમ શ્રી ઉમિયા માતાજી મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ આગામી તારીખ ૧૩-૧૪-૧૫ એપ્રિલ 
૨૦૨૪ સુધી ત્રિ-દિવસીયનું ભવ્ય આયોજન સિકંદરાબાદ સમાજના પ્રમુખશ્રી કાંતિલાલ પ્રેમજી 
ગોરાણીના અધ્યક્ષસ્થાને કરવામાં આવેલ છે. 

આ મહોત્સવની શુભ શરૂઆત આગામી ૭મી એપ્રિલ ૨૦૨૪નાં રોજ ઉમિયા માતાજી 
ઉંઝાથી અખંડ જ્યોત યાત્રાથી આરંભ થશે અને તા.૧૧મી એપ્રિલના રોજ રાત્રે શ્રી પાટીદાર 
ભવન, મુસાપેટ હૈદરાબાદ પહોંચશે. 


સવારના ૧૦:૦૦ કલાકે: 
અખંડ જ્યોતને વાજતે-ગાજતે શોભાયાત્રારૂપે શ્રીરામ મંદિર, મુનીરાબાદથી ઉમિયાધામ, મેડચલ 
મધ્યે જગતજનની શ્રી ઉમિયા માતાજીનું મંડપ-પ્રવેશ અને ત્યારબાદ સ્થાપના કરવામાં આવશે. 
સવારના ૧૧:૩૦ કલાકે: 
શ્રી દીપસ્તંભનું લોકાર્પણ, તદ્પશ્ચાત ૧૧:૪૫ કલાકે : સંત ઓધવરામજી મહારાજની પ્રતિમાનું 
અનાવરણ.. ત્યારબાદ 
બપોરના ૧૨:૦૦ કલાકે : ૧૦૦૦ (એક હજાર) કરોડ સ્વયં લિખિત "રામ-મંત્ર" -શ્રીરામ-સ્થંભનું 
લોકાર્પણ અને મંગળઆરતી. 
બપોરપછી ૩ઃ૦૦થી ૬:૦૦ વાગ્યા સુધી 
શ્રી ગણેશ-દુર્ગા-સપ્તસતી હવન. 
સાંજના ૬૬૧૬ કલાકે : ધાન્યનિવાસ અને સાયં મંગળ મહાઆરતી.પાવનકારી 

[ સવારના ૮:૦૦ થી બપોરના ૨:૦૦ વાગ્યા 
સુધી યજ્ઞશાળાનો કાર્યક્રમ... ] 
સવારના ૮ઃ૦૦ કલાકે : જળયાત્રા - શોભાયાત્રા સાથે શ્રી ભગવાન સ્વરૂપની ઝાંખીઓ અને સંતો 
પણ બગીઓમાં સ્થાન શોભાવશે.. 
સવારના ૧૦:૩૦ કલાકે : પ્રવેશદ્વારનું લોકાર્પણ.. 
સવારના ૧૧:૦૦ કલાકે: ૧૦૦૮ કળશ દ્વારા જળાભિષેક.. 
બપોરના ૧૨:૦૦ કલાકે : ભગવાન સ્વરૂપ ઝાંખીઓની ભવ્ય આરતી.. (સ્થળ : મુખ્ય સભા મંડપ). 
બપોરપછી ૩ઃ૦૦ કલાકે : સંતોનાં આશીર્વચન. 
રાત્રે ૯:૦૦ કલાકે : લોકસાહિત્યનો ડાયરો -ગીતા રબારી અને સાથી કલાકારો દ્વારા. 

(સવારના ૮:૦૦ થી ૨:૦૦ 

વાગ્યા સુધી યજ્ઞશાળાનો કાર્યક્રમ.) 
સવારના ૮:૦૦ કલાકે : બાલ-વાટિકાનું લોકાર્પણ.. 
સવારના ૮:૧૫ કલાકે : શ્રીકૃષ્ણ -ગૌમાતા પ્રતિમાનું અનાવરણ.. 
સવારના ૮:૩૦ કલાકે : ઉમા-પાર્વતી ભવન (અતિથિ ગૃહ)નું ઉદ્ઘાટન.. 
સવારના ૧૦:૦૦ કલાકે : શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ (હૈદરાબાદ-સિકંદરાબાદ)ના ભૂતપૂર્વ 
કર્ણધારોની ચિત્રગાથા.. 
સવારના ૧૧:૩૦ કલાકે : હિન્દુ પ્રચારક કાજલ હિન્દુસ્તાની દ્વારા પ્રેરણાત્મક પ્રવચન. 
બપોરપછી ૩ઃ૦૦ કલાકે : સામાજીક અને રાજકીય સત્ર (અતિથિ વિશેષ મહાનુભાવોનાં સ્વાગત 
સત્કાર -ઉદ્દબોધન. 
સાંજના ૬:૦૦ કલાકે : દાતા શ્રેષ્ઠીઓનાં સન્માન. 
રાત્રે ૯૬૦૦ કલાકે : સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ. 


| સોમવાર | 502 1૫0.: 1436 


1100.:4-91 7801877774, 4-91 7718977774 1 શ111688111018111108111168(98]1દ11.001॥ 


ર) પરમ પૂજ્ય સદગુરૂ શ્રી રિતેશ્વર સ્વામીજી, વૃંદાવન 
૩)પરમ પૂજ્ય સંતશ્રી જ્ઞાનવત્સલ્ય સ્વામીજી, વડોદરા. 
ઝે શ્રી શ્રી શ્રી ત્રિદંડી શ્રીનિવાસ વ્રતધાર નારાયણ રામાનુજ જીયર સ્વામીજી, સિતારામબાગ, 
હૈદરાબાદ. 

૫) સંતશ્રી કમલેશ મહારાજ, કાર્યકરણી અધ્યક્ષ - શ્રી અખિલ ભારતીય હિન્દુ મહાસભા તેમજ 
તિરૂપતી દેવસ્થાન બોર્ડ-મેમ્બર (સભાસદ). 

૬) પરમ પૂજ્ય મહંતશ્રી મોહનદાસજી મહારાજ, ઈશ્વર આશ્રમ, વાંઢાય-કચ્છ. 

૭) પરમ પૂજ્ય સ્વામી વલ્લભકૃષ્ણજી, જ્ઞાનદર્શક સંતશ્રી - શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ કેન્દ્રસ્થાન 
(સંસ્કારધામ) દેશલપર (વાંઢાય)-કચ્છ. 

૮) સુ.શ્રી ભારતી દીદી, હરીઓમ આશ્રમ, બડવાહ, (મધ્યપ્રદેશ) 
૯) પરમ પૂજ્ય જગજીવનદાસજી, બીબર-કચ્છ. 
૧૦)આશિષભાઈ વ્યાસ, ધર્મપુર (ગુજરાત રાજ્ય). 


૧) શ્રી એ. રેવંત રેડી, મુખ્ય મંત્રી, તેલંગણા રાજ્ય 

રશ્રી મ વિક્રમાર્કજીઉપ-મુખ્ય મંત્રી, તેલંગણા રાજ્ય 
૩) શ્રી પુરૂષોત્તમજી રૂપાલા, કેન્દ્રીય મંત્રી, ભારત સરકાર. 
૪)શ્રી જી. કિશન રેડીજી, કેન્દ્રીય મંત્રી, ભારત સરકાર. 

૫) શ્રી સુધાંશુજી ત્રિવેદી, રાજ્યસભા સાંસદ, (ભા.જ.૫.) 

૬) શ્રી લા. મુલ્લા રેડીજી, સ્થાનિક મેડચલ વિધાયક. 

છી શ્રીમતી કાજલજી સિંગલ (કાજલ હિન્દુસ્તાની) -હિન્દુ પ્રચારક તરીકે પણ એમની ઉપસ્થિતિ 
રહેશે. 


૧) અબજીભાઈ વિશ્રામ કાનાણી, પ્રમુખશ્રી (શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ) 

ર) ગોપાલભાઈ વાલજી ભાવાણી, ટ્રસ્ટી ચેરમેનશ્રી (શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર 

સમાજ) 

૩) પુરુષોત્તમભાઈ રવજી ભગત, મહામંત્રીશ્રી (શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર 

સમાજ) 

૪) ગંગારામભાઈ શિવદાસ રામાણી, પ્રમુખશ્રી (શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ કેન્દ્રસ્થાન (સંસ્કારધામ) 

દેશલપર-વાંઢાય (કચ્છ). 

૫) બાબુભાઈ જમનાદાસ પટેલ, પ્રમુખશ્રી (ઉમિયા માતાજી સંસ્થા, ઊંઝા (ગુજરાત રાજ્ય) 

૬) દિલીપભાઈ મણીલાલ પટેલ, મહામંત્રીશ્રી (શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થા, ઊંઝા (ગુજરાત રાજ્ય) 

૭) હંસરાજભાઈ દેવજી ધોળુ, પ્રમુખશ્રી (શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થા, વાંઢાય-કચ્છ. 

૮) શ્રી આર. પી. પટેલ, પ્રમુખશ્રી (વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશન, અમદાવાદ) 

ઉપરોક્ત નામાંકિત મહાનુભાવોની પણ આ મહોત્સવમાં ઉપસ્થિતિ રહેશે. 

આ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં તેલંગાણા-આંધ્રપ્રદેશ ઝોન સમાજના દરેક 

ઘરદીઠ આમંત્રણ પત્રિકા આપી ભાવપૂર્વક આમંત્રણ પાઠવવામાં આવેલ છે અને સાથોસાથ 

કર્ણાટકા રાજ્યના બિદર - હુમનાબાદ - ઉમરગાંવ - બસ્વકલ્યાણ અને મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના લાતુર - 

ઈંચલકરંજી -પુનામાં વસતા કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિજનોને પણ આમંત્રિત કરવામાં આવેલ છે. 
આ દક્ષિણ ભારતનું પ્રથમ શ્રી ઉમિયા માતાજી મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં દક્ષિણ 

ભારતના છાલ) 1 અને તામિલનાડુ - કેરલા - પોંડિચેરી ઝોન સમાજ અને તેમની દરેક ઘટક 


બ્રહ્મમુહૂર્તમાં વહેલી પરોઢે ૪:૦૦ કલાકે : યંત્રની સ્થાપના અને મૂર્તિઓનું મંદિરમાં સ્થાપન. 
સવારના ૭:૪૫ કલાકે : મુખ્ય શિખર પર કળશ સ્થાપના.. 


સવારના ૭:૫૫ કલાકે : ધ્વજારોહણ.. 


સવારના ૮ઃ૨૧ કલાકે : વૃષભ લગ્ન-શુભ મૂહર્ત પર પાવન પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા. 

સવારના ૧૧:૩૦ કલાકે : શ્રી ઉમિયા માતાજી મંદિરનું લોકાર્પણ..[મુખ્ય અતિથિ એ. રેવંત રેડી, 
માનનીય મુખ્યમંત્રી, (તેલંગણા રાજ્ય)ના વરદ્દહસ્તે ] 

સવારના ૧૧:૩૦ કલાકે મહાઆરતી અને દિવ્ય દર્શન.. 

બપોર પછી ૩:૦૦ કલાકે : દાતા શ્રેષ્ઠીઓનાં સન્માન અને તમામ કાર્યકર્તાઓનાં ત્રકણ કૃતજ્ઞતા.. 
સાંજના ૪:૩૦ કલાકે : ગુજરાતી પારિવારિક અને હાસ્ય નાટક.. (વહુએ મારી સુપર બાઉન્ડરી) 


સાંજના ૭:૦૦ કલાકે : આભાર દર્શન.. 


સત્રે ૯:૦૦કલાકેઃ ગુજરાતનું ગૌરવ...મહા દાંડિયા-રાસ.. 


૧)પરમ પૂજ્ય સંતશ્રી ત્રિદંડી રામાનુજ ચિન્ના જીયર સ્વામીજી, શમશાબાદ, હેદરાબાદ. 


કિ ॥ શ્રી ઉમિયાય નમઃ ।। 


હે 


દક્ષિણ ભારતનું પ્રથમ 


શ્રી ઉમિયા માતાજી મંદિર 


૧૩ થી ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૪ 


॥ શ્રી ગણેશાય નમઃ ।। 


॥ શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ નમઃ ।। 


ક. 
હ 


જે 


ષે 


ર 


-$ નિમંત્રક :- 
શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ (હૈદરાબાદ-1સકંદરાબાદ) 


કે કે કે “કે કેક 


પક 
પે 
૫. પૂ. સંતશ્રા બિટ પ. પૂ. સગર શ્ર 


રામાન્‌જ [ચિશ્નાજીયર સ્વામીજી રિતેશવર સ્વામાંજી 
શમશાબાદ વૃન્દાવન 


પ.પૂ. મહંતશ્રી પ.પૂ. સંતશ્રી વહ્યભ કૃષ્ણજી 
મૉહનદાસજી મહારાજ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ કેન્દ્રસ્થાન, 
ઇશ્વર આશ્રમ, વાંઢાય, કચ્છ સંસ્કારધામ, દેશલપર 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર ્માહેલા મંકળ 
શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવા મંડળ 

શ્રાં ઊમેયા ધામ 
5.140. 513/514, 110(1૯૯/ટ9864 રિ08તં, ગિકતા,(. 11૦તવાકા, 11/ત૦(કાંઞ્તત 
તિ કે. 
કેદ મ» 


પ. પૂ. સંતશ્રી ડાનવત્સલ્ય 
સ્વામાંજી 
વડોદરા 


વા ઉ. 


સુશ્રીભારતાંતદ 
હરીઓમ આશ્રમ, બડવા, 
મઘ્યપ્રદેશ 


સિ 


501 401. 1880008 


8 કેદ કેદ કે. ૧. કે કે ૧કે- કે. કેદ કે-૧- કે 
ડિ! 
ળી 
કફજ 
જિ. 
પાઇટ્તા/ 


શ્રાંશ્રાંશ્રાગછા વનિ 
વ્રતધર નારાવણ રામ 
સ્વામીજી, સીતારામબાઝ, હેદરાબાદ. 


પ.પૂ સંતશ્રાંકમવેશજી મહારાજ 
ર શર અ. ભા. હિનમહા સમા કાર્યકારી સય 
તિર્પતિ ર 


પ.પૂ.જગજીવનઘસજી પ૫. પૂ. આશીંષભાઠ વ્યાસ 
ગુહ તુલસાંઘસજી ધરમપુર, ગુજરાત 
બીબર(કચ્છ) 


ન 
દિ 
શ્રીએ. રેવંત રેઠ્ઠીજી (જિ 


મુખ્યમંત્રી, તેલંગાના રાજય 
શ્રાં મલ્લુ ભટ્ટા વિકરમાર્કાજી 
ઉપ-મુખ્યમંત્રી, તેલંગાના રાજય 
મ 3મ-8:3-6:9 


પ્રાણસાસપાજતા સ્ત.કોમલબેત પોકાર તા 
પરિધારજતોતે /91( સડયો૩ તિધિ અર્પણ 


ઉત્તર ગુજરાત રીજીયન માણસા 
સમાજમા ગત રોજ સ્વ. કોમલબેન સુરેશભાઈ 
પોકાર ઉંમર 50 વર્ષ ૪516 (1ઝ- 10513) 
પરિવાર ના સુરેશભાઈ અખઇભાઈ પોકાર ને 
યુવા સુરક્ષા કવચ યોજના અંતર્ગત 
સહયોગનિધિ નો પ્રથમ 500000/- ચેક અર્પણ 
કરેલ. 

જેમાં ઉત્તર ગુજરાત રીજીઅન 
હોદેદારો તથા માણસા સમાજના હોદેદારો 
હાજર રહેલ. 
ઉત્તર ગુજરાત રીજીઅન યુવાસંઘ 


1/0 રીજીયન નિઝામાબાદ ઝોન 
અંતર્ગત કામારેડીના સ્વ. રેખાબેન રાજેશ 
શિરવી (૪516540. 20370) નું ગત તા. 18-12- 
2023 ના રોજ દુઃખદ અવસાન થયું હતું. 
યુવા સુરક્ષા કવચ ૪5૯સહયોગનિધિ 
રૂ. 5,00,000/-નો દ્વિતીય ચેક 

રવિવાર તા. 31-03-2024 ના રોજ 
કામારેડી મુકામે તેમના વારસદાર રાજેશભાઈ 
ભાણજી શિરવી અને તેમના પરિવારજનો ની. 
ઉપસ્થિતિ માં અર્પણ કરવામાં આવેલ.આ પ્રસંગે 
હાજર રહેલ ઉપસ્થિત હોદેદારો.... 

નિઝામાબાદ ઝોન સમાજના 
પ્રમુખશ્રી મોહનભાઈ હિરાલાલ છાભૈયા. 1/7? 


ગીતા ડોર્સ વાળા હૈદરાબાદના 
વાલજીભાઈ ભાણજી છાભૈયા કચ્છમાં ગામ 
ટોડીયાના હાલે હૈદરાબાદ નિવાસી તેમના 
વ્યવસાવિક સ્થાન.. જેમાં બધા દિકરા સંયુકત 
રીતે વ્યવસાય કરી રહેલ છે. ગત તા. 
29/3/2024 ના રોજ અંદાજે બપોરના 11:00 
કલાક આજુબાજુ ફેસ વિનીયર ના ગોડાઉનમાં 
આગનો, બનાવ બન્યો હતો જેમાં સંપૂર્ણ નાશ 
પામ્યું હતો. 

ગોદામોમાં ત્રણ કંટેનર ફેસ વિનીયર 
જેટલો સ્ટોક હતો તેની સાથે પ્લાય અને રેડી 
ડોર્સ નો પણ સ્ટોક રાખેલ હતો. અંદાજીત 1.75 
કરોડ નું નુકશાનનું અનુમાન છે. ગોદામની 
અંદર જે આગ લાગી ત્યારે દરવાજા બંધ હોય 
અંદર આગ પુષ્કળ લાગ્યા બાદ જ બહાર જાણ 
થઈ જ્યારે બપોર ૧૧ વાગ્યા હતા પણ સ્ટોક 
હતો તે પુરે પુરો આગજની માં ભષ્મ થઈ ગયો. 
એક વાગે પાણી છંટકાવ નાં બંબા આવ્યા જે 
સાંજે ૦૬ વાગ્યે આગ ને વધુ આસપાસ 
ફેલાવતા અટકાવવા માં સફળ રહ્યા હતા. 
જાણકરી મુજબ આ આગ પણ શોર્ટ સર્કીટ નાં 
કારણે લાગી હતી જે સીસી ટીવી કેમેરા માં 
જોવાથી જણાઈ રહ્યું છે.. 

કેંદ્રી૮ સમાજના પ્રચાર પ્રસાર 
સમિતિ સભ્ય જસવંત સુરાણીએ રવિવાર 
તા.31-03-2024 ના રોજ રૂબરૂ મુલાકાત 
લીધેલ અને પરિવાર ને સ્થળ પર મળી સમગ્ર 
ઘટના નો તાગ કાઢવામાં આવેલ હતો..સાથે 
તેમના સગપણ માં સાઢુ ભાઇ હોવા નાં કારણે 
આવેલ આફત નાં કારણે થયેલ નુકશાન થી 
હતાશા નાં થયા તે માટે આશ્વાશન આપેલ કે 
હરી બલવાન છે જરૂર તેજ બરકત પણ કરશે.. 

કોઈ પ્રકારની ઇજા કે જાન હાનિ નથી 
થયેલ. આપણા લીધે પડોશીને નુકશાન ના થાય 
એવા પ્રયત્ન કરી તેમનો વિભાગ માં આગ નાં 


11885 ફાઇતલ પરીક્ષામાં 
70% મેળવીને ઉત્તીર્ણ થયાં 


મ / 


શ્રી એશિયન ટીક ટ્રેડર્સવાળા લકડગંજ 
સમાજના પૂર્વ પ્રમુખશ્રી હરિભાઈ કરસન 
સાંખલા કચ્છમાં નખત્રાણા ની પૌત્રી અને. 
દિપકભાઈ તથા શ્રીમતી ભાવિકાબેન ની. 
સુપુત્રી કુ. ધ્વની સાંખલા હાલે નાગપુર એ 
100805 ની 113141. 106617 માં 70% માર્ક્સ 
સાથે પાસ કરેલ છે. 

પરિવાર સાથે સમાજનું ગૌરવ 
વધારવા બદલ ધ્વનીબેન અને તેમના માતા- 
પિતાને હાર્દિક અભિનંદન.. 

ટીમ પ્રચાર અને પ્રસાર સમિતિ. 

વતી તેમની વિશેષ સિદ્ધિને બિરદાવતા 
અભિનંદન સહ ભવિષ્યના લક્ષ્યાંકો સિદ્ધ 
કરો એવી શુભકામનાઓ... 

જ્યુકેશન એન્ડ ટેલેન્ટ હન્ટ 
મિશન તેમની વિશેષ સિદ્ધિને બિરદાવે છે. 
૯૦. 8788227662 


8 રિ 
૧ | 
ને | દ્છિ 


શ્રાંછ.ડિશવ રેડીજી 
કેન્દ્રીય મંત્રી, ભારત સરકાર 


0 ઊ 


શ્રોસાએય,મઘારેલંઝ શ્રીમતી કાજવજી સિંગવા 


શ્રાં પુરૂષૉત્તમજી રૂપાલા 
કેન્‍દ્રીય મંત્રી, ભારત સરકાર 


# ૭: 7: #. #: 4: 7. 4. #. 4. ૭: 


ક “કે-“દ£ક--₹9.-૬$ક--દક 


સીકેન્સી. 


કામરેડી તા સ્વરેખાબેત શિરવી તા પરિવારજતોતે 
૪૬( સડયોગતિધિ અર્પણ! 


ઊ₹-- રીજીયન સહમંત્રી- કમલેશ સાંખલા 


ન 
શ્ચાં સૂધાંશજી છ્િવેધી 
રાજ્યસભા સાંસદ 


કાજલ હિન્દુસ્થાની, હિન્દ પ્રચારક 


વિધાયક, મેડચલ 


મ માકે..૦૩_ ૧-૩. ઉ-».--3 


ક 


ચેરમેન- ઘનશ્યામ છાભૈયા 
સેક્રેટરી-કમલેશ વાગડીયા 

જોઈન્ટ સેક્રેટરી-નવીન છાભૈયા 
રીજીયન ૪5(૬કન્વીનર - કેતન માકાણી 
ગ્રીનલેન્ડકાઉન્સિલ મેટ્રિમોનિયલ 1120- 
ધર્મેન્દ્ર રામાણી 
એમ્બિશન વિભાગ મંત્રી- અક્ષય સાંખલા 
માણસા 
સમાજ પ્રમુખશ્રી-નરસિંહભાઇ લીંબાણી 
સમાજ મંત્રી - મહેન્દ્રભાઈ હળપાણી 
સમાજ યુવકમંડળ પ્રમુખશ્રી- 
રાજેશભાઈ રામાણી 


૧ ૧, 


210- ખુશાલ ભાદાણી નિઝામાબાદ 
ઝોન યુવક મંડળના પ્રમુખશ્રી - પ્રવીણ 
સાંખલા 10 - સુરેશ ભાદાણી જોઈન્ટ 
સેક્રેટરી - રોમિત છાભૈયા નિઝામાબાદ 
વિભાગ યુવક મંડળના પ્રમુખશ્રી - 
જયેન્દ્ર સાંખલાનિઝામાબાદ ઝોન ૪૩1૬ 
કન્વીનર- દિપક ભાદાણી,ભુપેશ 
છાભૈયા સહ.. ચેક અર્પણ કરતાના 
હાજર રહી સમાજ હિતલક્ષી યોજનામાં 
ઉપસ્થિત પરિવાર સાથે સગા સંબંધીઓને 
માર્ગદર્શન સાથે વધુમાં વધુ યોજનાનો લાભ લઈ 
જોડાવા અપીલ કરેલ. 

5/16 યુવાસંઘ. 

તેલંગાણા- આંધ્ર રીજીયન. 

1 2023-25. 10છુલલ 17 €તત ! 
11 1/7 3ઊત લવ 0:૦1 10/15/20 
10195://પ71૧દ152[૦.૯૦0/વા/5૦૫1ત૯-5૫% 
ડદ્ાનલ્વ 100 107154૩૦ 
10095://પ715ઢ2[2.૮૦0/વા/5૦૫૫૦૦-૩/% 


ફેલાય એવો પ્રયાસોમાં સફળતા મેળવી એના 
માટે આસપાસ વિસ્તાર નાં પડોશી ભાઈઓ 
પણ મદદરૂપ થયા હતાં અને પડોશીને કોઈ 
તકલીફ નથી પડી એમ વાલજીભાઈ ના મોટા 
દીકરા વિઠ્ઠલભાઈ વાલજી છાભૈયાનું કહેવાનું 
થાય છે.ગઈ રોજ સ્થાનિક હૈદરાબાદ સમાજના 
આગેવાનો પણ રૂબર મુલાકાત લઈ નિરીક્ષણ 
કરીને આંકલન કરી પરિવારના સદસ્યોને 
આશ્વાસન આપેલ હતું.વાલજીભાઈ ભાણજી 
છાભૈયા ના ચાર દિકરા વિઠ્ઠભાઈ - 
સુરેશભાઇ - જીતેન્દ્ર - સંજય છાભૈયા સંયુક્ત 
રીતે ધંધો કરી રહ્યા છે. 

કોઈ પણ પ્રસંગ હોય ધંધાનો વિષય 
હર એક નિર્ણય સંયુકત રીતે નિર્ણય લઈ કામ 
કરતા એક આદર્શ પરિવાર રીતે કામ કરે છે 
અને બધા ભાઈઓ પણ એક સાથે રહેવા માટે 
ભેગા એકજ બિલ્ડીંગ બનાવીને રહે છે. પરિવાર 
પર આવી પડેલ આફત સમય પણ પરિવાર એક 
થઈને પ્રતિકાર માટે કટિબદ્ધ થઈ આગળની 
ગતિવિધિ હાથ ધરવામાં આવી છે. 

વિઠ્ઠલભાઈ નું કહેવાનું કે પુરો માલ 
કાયદેસર ખરીદી કરેલ છે અને બેંક પાસે થી 
લોન લીધી છે અને બેંક વાળે લોન આપતા હોય 
તો ઇન્સ્યોરન્સ પણ કરાવેલ છે. બેંકના 
સુપરવાઇઝર પણ નીરક્ષણ કરવા આવવાના છે 
એમના રીપોર્ટના આધર પર નુકશાની માં 
વળતર મળે એવી સંભાવના છે.કિમ સુરત 
નજીક પણ હાલ માં જ આગ લાગી છે. આ 
સમય સાચવવાનો છે. સ્થાનિક હેલ્થ અને 
ડિઝાસ્ટર ટીમ ખાસ તકેદારી પણ લે અને 
અવરનેશ લાવે કે ઇલેક્ટ્રિક વાયર ની આસપાસ 
સળગે એવું નાં રાખે. 

બંધ ગોડાઉન માં હવા આવજાવ કરે 
તેવા વિન્ડો દરવાજા મૂકે. સિક્યુરિટી રાખે જેથી 
આગ લાગે તો તરત અટકાવી સકાય. આફત. 
સામે સજાગ રહેવું જરૂરી છે.. 


સંયોજક : જસવંત સુરાણી, સિકંદરાબાદ 


સાતમ 


4 સોમવાર, 


શ્રીમદ્‌ ભગવદ્‌ ગીતા પહ 


યાવાનર્થ ઉદપાને સર્વતઃ સંપ્લુતોદકે । 
તાવાન્‌ સર્વેષુ બ્રાહ્મણસ્ય વિજાનતઃ | 
(અ.૨-૪૧) 

ચારે બાજુથી ભરેલું મહા 
જળાશય પ્રાપ્ત થતાં ખાબોચિયામાં મનુષ્યને 
જેટલું પ્રયોજન રહે છે તેટલું જ પ્રયોજન, 
બ્રહ્મને જાણનારને સર્વે વેદોના કર્મકાંડરૂપી 
કર્મોમાં રહે છે. 


વલ્લભકૃષ્ણના જય શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ 
જ્ઞાનદર્શક સંતશ્રી સંસ્કારધામ-કચ્છ 


નુ 


1111. 


1.૦૬ દાડ 01૦૫૪ (તલત વાંવાં 7૦વા ત્તઇ1ઘં01 )/૦૫ન લુવાંતડ. 
પ્તવ૪/૦ ૦ ૭0૦૦૯૬૬૫ ૪૦તા' ૦0૯વત. 


॥દ8 1110 1ઇ1॥ 


11111 10 


€૮૦૦૦૬- 


8 4 91 8999989162 


1.001દ11૫0 101 (11842 
11.101011' 11101૮101૧ 


11દિ 1151. 


142%121,01દ 11119 
0/0101.0 પ/1111 ઇક 


(1૦0 1000* ૦ 


॥11101.81॥1.€0.1॥ 


છ॥ઊવા'ત(1૦ઘ।૬1૮૦૩ વરાપ વં1.૮૦।ળ 


*1&૮ /0000/ 


જે 'કચ્છથીવુ' દ્રીપ પર ડતો ભારતતો મજબૂત દાવો 
આખરે ઇન્દિરા સરકારે પધરાવી દીધો ડતો શ્રીલંકાને 


1902 પડેલાં: આ ટાપુ પર રામતાદ અથવા 
રામતાથપુરમતા સાપ્રાજ્યતુ શાસત તુ 


1902માં અંગ્રેજોએ ટાપુ પર કબજો કર્યો અતે એતે 
રામતાથપુરમ સાપ્રાજ્યતે આપી દીધો 


1913: ભારત સરકારતા સચિવ અને 
રાપ્તતાથપુરપતા રાજા વચ્ચે ટાપુ અંગે 
ઘધ અક કરાર થયો 


કચ્છથીવુ ટાપુનો મુદ્દો ફરી એકવાર 
ચર્ચામાં આવ્યો છે. આ ટાપુ હિંદ મહાસાગરમાં 
શ્રીલંકા અને દક્ષિણ ભારતની વચ્ચે આવેલો છે. 
અહીં ઘણી વખત જ્વાળામુખી વિસ્ફોટ થાય છે, 
તેથી અહીં કોઈ રહેતું નથી. આઝાદી પહેલા, 
કચ્છથીવુ ટાપુ ભારતના કબ્જામાં હતું, પરંતુ 
શ્રીલંકા આના પોતાનો દાવો રજૂ કરતું હતું. 
1974માં ઈન્દિરા ગાંધીએ એક 
કરાર હેઠળ આ ટાપુ શ્રીલંકાને સોંપ્યો હતો, આ. 
વાત [11 દ્વારા સામે આવી છે. આ ખુલાસા બાદ 
ટા મોદીએ કોંગ્રેસ પર પણ નિશાન સાધ્યું 


ભારતના દક્ષિણ છેડે આવેલા એક 
નાનકડો પણ મહત્ત્વપૂર્ણ ટાપુ “કચ્છતથીવુ' ફરી 
ચર્ચામાં આવ્યો છે. ભૂતકાળની કોંગ્રેસ 
સરકારોના અણઘડ વહીવટના કારણે આ ટાપુ 
શ્રીલંકાના કબજામાં જતો રહ્યો હતો. વડાપ્રધાન 
મોદીએ પણ આ મુદ્દે કોંગ્રેસ પર નિશાન સાધી 
કહ્યું કે, 


કચ્છથીવુ ભારતના રામેશ્વરમ પાસે 
બંને દેશોની સરહદ વચ્ચે આવેલો છે. 
પરંપરાગત રીતે તમિલનાડુ અને શ્રીલંકાના 
તમિલ માછીમારો તેનો ઉપયોગ કરતા આવ્યા 
હતા. વર્ષ 1974માં તત્કાલીન ભારતીય 
વડાપ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધીએ એક સમજૂતીના 
ભાગરૂપે આ ઠ્વીપ શ્રીલંકાને આપી દીધો હતો. 
ઘણાં વર્ષોથી તેને પરત મેળવવાની માંગ ઉઠતી 
રહી છે. પ્રથમ વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નેહરુએ. 
એક વખત નોંધ્યું હતું કે તેમના માટે આ નાનકડા 
ટાપુનું કોઇ મહત્વ નથી અને તેની ઉપર દાવો 
છોડી દેવા માટે પોતે તૈયાર છે. આ નોંધ 
તાત્કાલિક કૉમનવેલ્થ સેક્રેટરી વાય.ડી 
ગણદેવીયાએ તૈયાર કરેલી નોટ્સમાં મળી આવે 
છે, જે પછીથી વિદેશ મંત્રાલયે 1968માં 


ઇન્ફોર્મલ કન્સલ્ટિવ કમિટી સમક્ષ બેકગ્રાઉન્ડર 
તરીકે શેર કરી હતી. 


આ નોંધમાં વિગતવાર વર્ણન છે કે 
કઈ રીતે 1947થી લઈને 1974 સુધીની કોંગ્રેસ 
સરકારોએ આ ટાપુને લઈને કોઇ ઠોસ નિર્ણય 
લીધો ન હતો અને આખરે ઈન્દિરા સરકારે 
શ્રીલંકાને પધરાવી દીધો. 


આ રિપોર્ટ 1974માં ટાપુને પડોશી 
દેશને સોંપવાના તત્કાલીન ઇન્દિરા ગાંધી અને 
સરકારના નિર્ણય પર તમિલનાડુ ભાજપના 
અધ્યક્ષ કે અન્નામલાઈ દ્વારા મળેલા 11 
જવાબ પર આધારિત છે. આના પર પી.એમ.એ 
કહ્યું કે, "ભારતની એકતા, અખંડિતતા અને 
હિતોને નબળું પાડવું એ 75 વર્ષથી કોંગ્રેસની 
કામ કરવાની અને આગળ વધવાની રીત છે. 
અહેવાલમાં ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેના 
વિવાદના સ્રોત એવા આ મુદ્દા પર પ્રથમ 
વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નેહરુની ટિપ્પણીઓ 
પણ ટાંકવામાં આવી છે કે તેમને આ ટાપુ પરના 
દાવા છોડવામાં કોઈ ખચકાટ ન હતો. 

"કચ્છથીવુ ટાપુ પર ઘણા વિવાદો. 
પછી, 1974 માં કોલંબો અને દિલ્હીમાં ભારત 
અને શ્રીલંકા વચ્ચે બે બેઠકો યોજાઈ હતી. 
બેઠકોમાં ભારતે આ ટાપુને પોતાનો હોવાનો 
દાવો કરતા પુરાવા પણ રજૂ કર્યા હતા અને કહ્યું 
હતું કે તે રાજા નમનાદના નિયંત્રણ હેઠળ છે. 
જોકે, તત્કાલીન ભારતીય વિદેશ સચિવે કહ્યું 
હતું કે, "શ્રીલંકાનો દાવો પણ મજબૂત હતો. આ 
પછી ઈન્દિરાએ તેને શ્રીલંકાને ભેટમાં આપી 
હતી. 

"આ ટાપુને સોંપતી વખતે બંને દેશો 
વચ્ચે સમજૂતી થઈ હતી કે ભારતીય માછીમારો 
અહીં પોતાની જાળ સુકવી શકશે અને 
ભારતીયોને અહીં જવા માટે કોઈ વિઝાની જરૂર 
નહીં પડે. આ ટાપુનો મુદ્દો તમિલનાડુની 
રાજનીતિમાં ઘણી વખત ઉઠાવવામાં આવ્યો છે 
અને સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી પણ પહોંચ્યો છે, પરંતુ 
2014માં તત્કાલિન એટર્ની જનરલ મુકુલ 
રોહતગીએ કહ્યું હતું કે, “ 

આ ટાપુ હવે શ્રીલંકાને આપવામાં 
આવ્યો છે તેને પાછો મેળવવા ફક્ત એક જ 
રસ્તો છે અને તે યુદ્ધ છે. બીજો કોઈ વિકલ્પ 
નથી." ઝ્યા 


સમાજના કર્ણધારોને પણ આમંત્રણ પાઠવવામાં આવેલ છે. 

આ મહોત્સવને સફળ બનાવવા માટે સ્થાનિક સમાજના કાર્યકર્તા ભાઈ-બહેનોને 
મળાવીને અલગ-અલગ ૩૫ (પાંત્રીસ) સમિતિઓની રચના કરવામાં આવેલ છે. દરેક સમિતિના 
કાર્યકર્તાઓ હૃદયપૂર્વક ઉત્સાહ અને ઉમંગથી શ્રી ઉમિયા માતાજીનું કામ સમજીને સહુ ખભેખભા 
મિલાવીને ખંતપૂર્વક લાગણીભર્યા ભાવથી કામ કરી રહ્યાં છે. 


સંયોજક :- જસવંત સુરાણી, સિકંદરાબાદ 


શ્રી ગણેશ સ્થાપના 
: ઉંઝાથી આવેલ અખંડ જ્યોતનું 
મુનિરાબાદ થી પ્રસ્થાન 
સવારના ૧૧.૦૦ કલાકે : રૂપે જગત જનની માં 
ઉમિયાનું મંડપ પ્રવેશ અને સ્થાપના 
સવારના ૧૧-૩૦ કલાકે : શ્રી નું લોકાર્પણ 
સવારના ૧૧,૪૫ કલાકે : પ્રતિમાનું અનાવરણ 
બપોરના ૧૨.૦૦ કલાકે : ૧૦૦૦ કરોડ રામ મંત્ર નું 
લોકાર્પણ અને મંગલ આરતી 


સવારના ૮-૧૫ કલાકે 
સવારના ૧૦-૦૦ કલાકે 


બ્રપોરે ૩.૦૦ કલાકે 


સાંજના ૬.૧૬ કલાકે : ધાન્યનિવાસ અને સાયં મહા મંગલ આરતી 


સવારના ૮ થી બપોરના ૨ કલાક સુધી : યજ્ઞશાળાનો કાર્યક્રમ 
સવારના ૮-૦૦ કલાકે : નો લોકાર્પણ 
સવારના ૮.૧૫ કલાકે : શ્રી કૃષ્ણ-ગૌ માતા પ્રતિમાનું અનાવરણ 
સવારના ૮.૩૦ કલાકે : 
(અતિથિગૃહ) નું ઉદ્ઘાટન 
સવારના ૯.૩૦ કલાકે : નું સત્ર 
સવારના ૧૦.૦૦ કલાકે : શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
-સિકંદરાબાદ ના ભૂતપૂર્વ 
કર્ણધારો ની ચિત્રગાથા. 


સવારના ૮ થી બપોરના ૨ કલાક સુધી : ચજ્ઞશાળાનો કાર્યક્રમ 


$ જળયાત્રા, શોભાયાત્રા, 
%, સંતોનું આગમન 
સવારના ૧૦.૩૦ કલાકે : મુખ્ય પ્રવેશ દ્વારનું લોકાર્પણ 
સવારના ૧૧,૦૦ કલાકે : 
બપોરે ૧૨,૦૦ કલાકે : ભગવાન સ્વરૂપ ઝાંખીઓની ભવ્ય આરતી 
(સ્થળ : મુખ્ય સભામંડપ) 
બપોરના ૩.૦૦ કલાકે : 
રાત્રે ૯.૦૦ કલાકે 


સવારના ૮.૦૦ કલાકે 


*પ્રખ્યાત લોક ભજન ગાયિકા 


સવારના ૪.૦૦ કલાકે 
બ્રહ્મ મુહૂર્ત 

સવારના ૭.૪૫ કલાકે : મુખ્ય શિખર પર કળશ સ્થાપના 
સવારના ૭-૫૫ કાલકે : 

સવારના ૮.૨૧ કલાકે : (વૃષભ લગ્ન) 

સવારના ૧૧.૦૦ કલાકે : શ્રી ઉમિયા માતાજી મંદિરનું લોકાર્પણ 
મુખ્ય અતિથિઃ 

સવારના ૧૧,૩૦ કલાકે : મહાઆરતી એવં દિવ્ય દર્શન 

$ દાતા શ્રીઓનું સન્‍માન અને 


: ચંત્રની સ્થાપના, મૂર્તિઓનું 


બપોરે ૩,૦૦ કલાકે 


સવારના ૧૧.૩૦ કલાકે : હિન્દુસ્થાની દ્વારા 
પ્રેરણાત્મક પ્રવચન તમામ કાર્ચકર્તાઓના રૂણ કૃતજ્ઞતા 
બપોરે ૩.૦૦ કલાકે અતિથિ વિશેષ સાંજે ૪.૩૦ કલાકે 
મહાનુભાવોના સ્વાગત સત્કાર, ઉદ્બોધન (વહુએ મારી સુપર બાઉન્ડ્રી) 
સાંજે ૬.૦૦ કલાકે સાંજે ૭,૦૦ કલાકે 
રાત્રે ૯.૦૦ કલાકે રાત્રે ૯.૦૦ કલાકે 
આપની સેવામાં : સવારનું શીરામણ, બપોરનું જમણ તેમજ રાત્રે વાળની વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ રહેશે. બહારગામથી દ 


પધારેલ મહેમાનો માટે ઉતારાની પણ વ્યવસ્થા રાખેલ છે. વધુ માહિતી માટે કાર્યાલયનો સંપર્ક કરવા વિનંતી : 
2. £. &. #. #. 7. #. . #. ૭. #. #. #. #. 7. #. %. ૭. ૭. 


ણુ ?--2?--૨-૦--૬-૦--૬ »ે 


શ્રાં અબજીભાઇ [વેશ્વામ કાનાણી 


શ્રી અખિલ ભારતીય 
કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 


શ્રી અખિલ ભારતીય 
કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 


શ્રીં બાબુભાઇ જમનાદાસ પટેલ શ્રી દિલીપભાઇ મણાંલાલ પટેલ તેતાછી શ્રી હંસરાજભાઇ દેવજ ધોળુ 


શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થા, 
ઉંઝા, ગુજરાત 


શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થા 
ઉંઝા, ગુજરાત 


શ્રીં કાંતિલાલ પ્રેમજી ગોરાણી 


શ્રી તેલંગાના-આન્ધ્રા કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ (હૈદરાબાદ-સિકંદરાબાદ) 


્ાપિપદા મોત 
પર્થઇએસિ માસ, 


શ્રીં ગોપાલભાઇ વાલજી ભાવાણી 


શ્રાંકરમશાંભાઇ ડાહ્યા પાંચાણી 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
(હૈદરબાદ-સિકંદરાબાદ) 


3 કે ડે... 3 ૧2.--- કે.$- મેદ કે ઝેડ 


ન 
1 
ઝે પ 
જ _- 1 / 
હ-- 3૭ 
શ્રીં પુહુષોતમ રવજી ભગત શ્રીં ગંગારામભાઠ શિવદાસ રાઃ 
શ્રી અખિલ ભારતીય શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ 


કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ કેન્દ્રસ્થાન સંસ્કારધામ, દેશલપર 


જ 
ર. 


શ્રી આર.પી. પટેલ 


વિશ્વ ઉમિયા ફાઉડેશન, 
અમદાવાદ 


શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થા, 
વાંઢાય, કચ્છ 


શ્રીં હસરાજભાઠ નાનજી હ્ડગા 


શ્રી તેલંગાના આનદ કચ્છ કડવા પાટીદર સમાજ 
શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ (હૈદરબાદ-સિકંદરબાદ) 


સમાજના સર્વાંગી વિકાસ અને 
સમાજના લોકોની સુરક્ષા માટે હંમેશા ચિંતિત 
અને પ્રવૃત્ત એવા શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ 
કડવા પાટીદાર યુવાસંઘ દ્વારા વિતરિત 
કરવામાં આવેલ રામ હુદય કીટ ના કારણે 
અત્યાર સુધી બે જ્ઞાતિજનોની હૃદય રોગના 
આકસ્મિક હમલામાં રક્ષા થઈ છે. 

કેન્દ્રીય યુવાસંઘની હેલ્થ એન્ડ 
ડિઝાસ્ટર સમિતિ દ્વારા ભારતભરમાં 
લગભગ 70,000 થી પણ વધુ રામ લુદય કીટ 
નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. યુવાસંઘના 
તમામ રીજીયન અને યુવા મંડળોએ આ રામ 
હ્ુદય કીટ ને બહોળો આવકાર આપ્યો હતો 
અને હવે તેના સારા પરિણામો પણ આપણી 
સામે આવી રહ્યા છે. આજકાલ નાની ઉંમરના 
લોકોને પણ કાર્ડિયાક એટેક થઈ રહ્યો છે. 


થઇ સડ ાહ 


જે 
શમા હદય કીટ 


ક્ય એન કેફાસ્ટ સમિતિ, 
નર 


પું 


શખાહદય કીટ 


થઇ ઉડે 


જ્યારે હાર્ટ એટેક નો દુખાવો ઉપડે ત્યારે રામ 
હ્ુદય કીટ ઇમરજન્સી માં મદદ રૂપ થાય છે. 
દર્દીને નજીકની હોસ્પિટલમાં જવા સુધીનો 
સમય મળી રહે છે. 

તાજેતરમાં જ 15 દિવસ પહેલા 
સુરત થી નવસારી લગ્નની જાન ગઈ હતી. આ 
જાનમાં જાનૈયા બની ગયેલ એક 55 વર્ષના 
બહેન ને હાર્ટ એટેક આવ્યો હતો. ત્યારે ત્યાં 
ઉપસ્થિત એક ભાઈએ આ બહેન ને રામ હૃદય. 
કીટની ગોળીઓ ખવડાવી હતી. બાદ માં તે 
બહેન ને ડૉકટર પાસે લઈ જવામાં આવ્યા 
હતા. ડૉકટર ને રામ હૃદય કીટની જાણ 
કરવામાં આવી ત્યારે ડૉકટરે કહ્યું આ રામ 
હ્ુદય કીટ ની સમયસૂચકતા ને કારણે આ 
બહેન નો જીવ બચ્યો છે. ડૉકટરે પણ જાગૃત 
સમાજ તરીકે યુવાસંઘ અને કચ્છ કડવા પટેલો 
ના વખાણ કર્યા હતા. 


આવોજ બીજો બનાવ સિકંદરાબાદ 


ર35 પાર 


(૧ 


માં બન્યો... સિકંદરાબાદ (ચિંતલ) ના 
મહેશભાઈ ગોવિંદભાઈ માકાણી ને તારીખ 
20/03/2024 ના રોજ બપોરે 12:00 વાગે 
હૃદયરોગ નો હમલો આવ્યો હતો. ત્યારે તેમના 
પરિવારના લોકોએ તેમને તુરંત રામ હૃદય કીટ 
ની દવા આપી હતી. હોસ્પિટલ ઘરથી 12 કિમી 
દૂર હતી. ત્યારબાદ હોસ્પિટલમા તેમને 
સારવાર આપવામાં આવી. અહીં પણ 
ડૉકટરને રામ હ્રુદય કીટ વાળી દવા અંગે 
સૂચિત કરવામાં આવતા ડૉકટરએ કહ્યું હતું કે 
"સારું થયું તમે ઇમરજન્સી માં આ રામ લરુદય 
કીટ આપી. આ ઇમરજન્સી દવાના કારણે 
તમને હોસ્પિટલ પહોંચવા સુધીનો સમય મળી 
ગયો છે. મહેશભાઈ બે દિવસ હોસ્પિટલાઈઝ 
હતા. તેમને તારીખ 22/03/2024 ના 
ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવેલ છે. મહેશભાઈ 
અત્યારે સ્વસ્થ્ય છે. 
આમ યુવાસંઘ હેલ્થ એન્ડ 
ડિઝાસ્ટર ની યોજના રામ હૃદય કીટના કારણે 
બે જ્ઞાતિજનો ને ખૂબ ઉપયોગી સાબીતી થઈ 
છે.આ રામ હદય કીટ નો પ્રોજેક્ટ લાવવા માટે 
તથા તેને સુચારુ રીતે સફળ બનાવવા માટે અને 
સમાજના ઘર-ઘર સુધી પહોંચાડવા માટે હેલ્થ 
એન્ડ ડિઝાસ્ટર કન્વીનર દિનેશ પોકાર, 120 
કંપિલ નાકરાણી તથા ભરત માકાણી તેમજ 
તમામ હેલ્થ એન્ડ ડિઝાસ્ટર ટીમ કન્વીનર 
મિત્રો અને યુવાસંઘ ની સમગ્ર ટીમ ધન્યવાદ 
અને અભિનંદન ને પાત્ર છે. તેમની જેટલી 
પ્રસંશા કરીએ તેટલી ઓછી છે... 
આથી સમાજના યુવાનો એ 
યુવાસંઘને સમજવાની જરૂર છે અને યુવાસંઘ 
સાથે જોડાઈ સમાજ હિતના વધુમાં વધુ કાર્યો 
કરવાની જરૂર છે... 


ટીમ યુવાસંઘાતટ્તાળ & 1ઝૉંડઢડાલ 


%₹1૮૦1॥ટ 1૦ 


|| 
741₹1041ર141- 


નન છ&-ડ: ૩ 1 ું 
[૪8૫12391૨1 ૯-૫૦૦૧૧ર1 


€(૧૩:01121 1010 7૩૮1૮૩9૦ 


પ1/010૫011ર1, ૦/1૫0૦10ર।- 10 10/4૪ 2024 
1₹£2/રપ૫૫/14-14 [0/૪ 2024 
૩40રાપ 1 પ- 46 10/7૪ 2024 (40 પાછા, 14 0ત)/૩). 
કઝ...” “9 9! 


ર"-- 


૫ ર૮૫૫/5ા 
૦૨/૪/૮૦૨૭, 


[ «₹. 


(લ્વતા1ત1-પ ૮૦૩૫૯: 5€(ખં૮€ 


રિ 


પ3 


40/ર૫/14 
1૮054।ળાર 
100ર 24૯૯૦૬ 


£૮૮૦(01100તં21૦0 11005[૩૦-£21૦1 ₹”૦૦તં 


£0તત૦૬૬: 4/26, 1.૫/.।1૮. ૬1:૦૯, 5૩૬11|)/2૩ £:2પ/૩0૩૦;૩્૫૮૩૦0 
€1પાં111૩00૦1૧ાંગ્પિતંપ, રિ.૬૦બાંત19૩£૦૮૯-641103 1૩ત1|110૭તંપ. 


નિતા તપ/તા' €૦1૫૪૬૦૦૬ 
81710675184 


[ર] !211121(20ડ.0(૬0૧111.૮0॥ ૫///0%%॥તાળાંદવ((ત1૯15,૦1છ 


81710675182 


૦-૮૦: (1પ રઇતલત૩૪ઝત, 1૯1૭૩૪૦૦૦૦, ".: ૦૩૦79૩૦1455 


ઝે શ્રી પાટીદાર સેવા સંઘ કેન્દ્ર મથલ-કચ્છ હે. 


શ્રી ઉમિયા માતાજી સમુહલગ્ન આયોજન સમિતિ 


24 ગામ સમૂહલગ્ન સમિતી - મથલ 
દ્વારા તા.31/3/2024 ના રોજ મથલ ગૌશાળા 
મધ્યે 24 ગામ સમૂહલગ્ન સમિતી એ 16 માં 
સમૂહલગ્ન લગ્ન આવનાર અખાત્રીજ નાં 
આગોતરા તૈયારી ના ભાગરૂપે સમિતીના 


કરવામાં આવી.. મિનિટ બુક નું વાંચન સહમંત્રી 
લીજેશભાઈ સાંખલા તથા ખુશાલભાઈ ચૌહાણ 
દ્વારા કરવામાં આવ્યું. આ વર્ષે 16 માં 
સમૂહલગ્નમાં કુલ 07 (સાત) નવ યુગલો ની 
નોધણી થયેલ હીત તેઓ પ્રભુતામાં પગલાં 
પાડશે. 


આજની મિટિંગ માં દરેક વરરાજાને 
શોર્ય નું પ્રતિક તલવાર અને કન્યાને પાનેતર 
તથા સમૂહ વિવાહ પત્રિકાનું વિતરણ કરવામાં 
આવ્યું. 24 સમૂહલગ્ન સમિતિના ખજાનચી 
વસંતભાઈ સાંખલા દ્વારા ૧૬ માં સમૂહ લગ્નમાં 
આવેલ દાનનું વાંચન કરવામાં આવ્યું. મથલ 
સમૂહલગ્ન માં વરરાજા અને અણવર બન્ને દાઢી 
નહિ રાખી શકે તેવું સર્વાનુમતે નક્કી કરવામાં 


આવ્યું. 


મિટિંગ માં પોતાનાં ઉદબોધન માં 
ખીમજીભાઈ લીંબાણી, જીવરાજભાઈ 
જબુવાણી અને પ્રેમજીભાઈ ભાવાણી સુરત 
વાળા દ્વારા સંગઠન મુદે ચર્ચા કરવા મોં આવી. 
ઓપન મંચ નાં વિચાર પ્રસ્તુતિ માં સગપણ 
સમસ્યા તેમજ પ; 0 ની દીકરી ઓને અહીં 


ક 
તે 


પ્રમુખશ્રી જીવરાજભાઇ ધનજીભાઈ રંગાણીના 
અધ્યક્ષ સ્થાને યોજવામાં આવી.આ મિટિંગ મ। 
24 ગામ સમૂહલગ્ન સમિતિ ના હોદેદારો, 
સલાહકાર સમિતિના સભ્યો, કારોબારી સભ્યો, 
24 ગામથી પધારેલા મોટી સંખ્યામા વડીલો, 
યુવાનો, માતાઓ અને બહેનોએ હાજરી આપી 
હંતી. 


મિટિંગની શુરુઆત સમિતી ના 
મહામંત્રી રામજીભાઇ ખેતાભાઈ ચૌહાણ 


(ખોંભડી) હાલે સુરત દ્વારા સૌના સ્વાગત થી 


શ્રી સત્યનારાયણ પાટીદાર 
સમાજ નખત્રાણા મધ્ય વિભાગ દ્વારા અને 
શાંતિનિકેતન ફાઉન્ડેશન ના સહયોગથી 
હૃદય રોગ અટકાવો અભિયાન અંતર્ગત 
એક મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન તા. 
31/3/2024 ના શ્રી સત્યનારાયણ પાટીદાર 
સમાજવાડી ખાતે કરવામાં આવેલ, જેમાં શ્રી 
સત્યનારાયણ પાટીદાર સમાજના સભ્યોએ 8 
બહોળી સંખ્યામાં લાભ લીધેલ. 

આ મેડિકલ ચેકઅપ માટે ભગત 
લેબોરેટરી ભુજ થી સ્ટાફ આવેલ આ મેડિકલ 
કેમ્પને સફળ બનાવવામાં સમાજના પ્રમુખશ્રી 
ભરતભાઈ રામાણી અને સમાજના મહામંત્રી, 
શાંતિલાલ ધનાણીના માર્ગદર્શન હેઠળ ઉત્સવ. 
યુવા મંડળના પ્રમુખ ચંદુલાલ રૈયાણી મહામંત્રી 
મિતેશ સાંખલા સલાહકાર, અરવિંદભાઈ 
રૈયાણી તેમજ મંડળના નામી અનામી સર્વેનો 


વરસો પહેલા અખંડ ભારત હિન્દૂ 
રાષ્ટ્રનું જેણે સ્વપ્ન સેવેલ તેવા આ મહામાનવ નો 
આજે જન્મ દિવસ છે. આ યુગપુરુષ 
ડૉક્ટરજીના નામથી જાણીતા કેશવજીના જીવન 
પાર મરાઠા રાજ્ય અને શિવાજીના વીરતાપૂર્ણ 
કાર્યોની અમિટ છાપ અંકાયેલ હતી. 

બેંગ-ભંગની ચળવળની વિરુદ્ધ 
છેડવામાં આવેલ રાષ્ટ્રીય આંદોલનથી તે 
પ્રભાવિત થયા હતા. ડૉ. કેશવ બલિરામ 
હેડગેવાર (૧લી એપ્રિલ ૧૮૮૯ - ૨૧ જૂને 
૧૯૪૦), એ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (આર. 
એસ.એસ.)ના સ્થાપક અને સરસંઘચાલક હતા. 
તેમને ૧૯૨૫માં નાગપુર ખાતે રાષ્ટ્રીય 
સ્વયંસેવક સંઘ (આર. એસ.એસ.)ની સ્થાપના 
કરી હતી. જેનો ઉદ્દેશ હિન્દુત્વની વિચારધારા 
ધરાવતા એક ભારતની સંકલ્પનાનો પ્રસાર 
કરવાનો હતો.કેશવ બલિરામ હેડગેવાર 


પરણાવવા મુદે ચર્ચા કરવામાં આવી. વિવિધતા 
સાથે નાં આ આયોજન માં સહુએ સેવા આપવા 
અપીલ કરવામાં આવી.. 

મિટિંગના અંતે કોઈ કાર્યવાહી ના 
રહેતી હોય સમૂહલગ્ન સમિતીના મહામંત્રી 
રામજીભાઈ દ્વારા આભારવિધિ કરવામાં આવી. 
લી. સમૂહ વિવાહ આયોજન સહમંત્રી ખુશાલ 


ચૌહાણ 


8% સાથ સહકાર મળેલ અને સર્વે 
ભવંતું સુખીન ઉકિત ને સાર્થક 
કરતા મેડિકલ કેમ્પ ને સહુએ 
સફળ બનાવેલહૃદય નાં હુમલા 
જૂજ 
અને તેના કારણે મૃત્યુ હાલ માં એક 
| ચિંતાનો વિષય બન્યો છે. 
યુવાસંઘ હેલ્થ અને 
ડિઝાસ્ટર સમીતી દ્વારા તજજ્ઞ અને 


મેડિકલ નાં જાણકારો દ્વારા હાથવગી દવા રામ 
હુદય કીટ રાખવા અને ઘર ઘર જાગૃતિ થકી આ 
આવતા એટેક થી રાહત મેળવવા કીટ પણ 
બનાવવા માં આવી છે . જે બાબતે પણ સ્થાનિક 
સમાજ નાં લોકો ને જાગૃતિ આપવામાં આવેલ 


નખત્રાણા ઉત્સવ મંડળ 


યુગપુરૂષ હોવા ઉપરાંત કુશળ સંગઠન કરતા 
હંતા. કોઈપણ કાર્યના આયોજન - સંયોજનમાં 
તેમની પ્રતિભા અભૂતપૂર્વ હતી. 
રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘની 

સાખાઓના સંચાલનમાં તેમની એટલી કુશળતા 
હંતી કે તેમના બનાવેલા નિયમો આજે પણ 
પ્રાસંગિક છે. આ મહાપુરુષના જીવન પર તેમના 
આજના જન્મદિને દ્રષ્ટિપાત કરતા આપણને 
એવું શીખવે છે કે, હંમેશા રાષ્ટ્રહત સર્વોપરી 
રહેવું જોઈએ.મહાપુરુષોની જીવનકથા આપણને 
સાચા માર્ગ પર ચાલવાની પ્રેરણા આપે છે. 
મહાપુરૂષો પોતાના વ્યક્તિત્વ કે પોતાની 
મહત્વાકાંક્ષાઓનો ત્યાગ કરીને સમગ્ર માનવ 
સમાજના કલ્યાણ માટે પોતાના જીવનની 
આહુતિ આપતા હોય છે. 

રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના શિસ્તબદ્ધ 
સ્વયંસેવકોને જોયા પછી સ્વાભાવિક છે કે આ 
સંઘઠનનો પાયો નાંખનાર વ્યક્તિ ડો.કેશવ 
બલિરામ હેડગેવારનું જીવન એ રાષ્ટ્રભક્તિનો 
પર્યાય છે. તેમની જ પરિકલ્પના અને ત્યાગથી 
રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘનું નિર્માણ થયું. 

ડૉક્ટર સાહેબે સંન્યાસીના કપડા 
ઘારણ ના કરવા છતાં, એક સામાન્ય માણસની 
જેવી જિંદગી જીવીને પણ દેશ માટે પથદર્શક 
બની રહ્યા.ડૉક્ટર સાહેબે સામાજિક કાર્યકરોની 
એક આખી પેઢી જેની રગે રગમાં રાષ્ટ્ર ભક્તિ 
ભરી હોય તેવી પેઢી તૈય્યાર કરી. અને તેમને 
રોપેલું બીજ આજે પેટ વૃક્ષ બનીને તેમની 
કલ્પનાઓ સાકાર કરવા કટિબદ્ધ છે. પોતાનું 
સમગ્ર જીવન રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરવાનું હોવાથી 
ડો.કેશવે નક્કી કર્યું હતું કે આજીવન લગ્ન ના 
કરવા... 


દેશભક્ત યુગપુરુષને જન્મ જયંતી 
નિમિત્તે કોટી કોટી વંદન.. 


અવસાન નોંધ 


સ્વઃ વેલજીભાઈ શીવજીભાઈ પાંચાણી 
ઉમર વર્ષ-67, કચ્છમાં ગામ નખત્રાણા, 


ન. 


જુનાવાસ (સ્થાનિક) 


સ્વઃ રતનબેન શિવજીભાઈ સેંઘાણી 
ઉમર વર્ષ- 103, કચ્છમાં ગામ રસલીયા 
હાલે ગોકાક (કર્ણાટક) 


સ્વઃ વિકાંશી કિરણભાઈ હળપાણી 
ઉંમર વર્ષ - 03, કચ્છમાં ગામ વિગોડી 
(પાલ)હાલે વિજયવાડા (6..) 


સ્વઃ રામજીભાઈ રવજીભાઈ પોકાર 
ઉમર વર્ષ-78, કચ્છમાં ગામ કાદિયા 
મોટા હાલે સિંગરવા ( અમદાવાદ) 


સ્વઃ પ્રેમીલાબેન ગોવિંદભાઈ ભાવાણી 
ઉમર વર્ષ -57, કચ્છમાં ગામ વિરાણી 
મોટી હાલે ચેન્નાઈ (તમીલનાડુ) 


સ્વ. મગનભાઈ પ્રેમજીભાઈ ભાવાણી 
ઉમર વર્ષ : 82, કચ્છમાં ગામ મથલ 
હાલે - અમરાવતી , મહારાષ્ટ્ર 


સ્વ.જયશંકરભાઈ કાનજીભાઈ છાભૈયા 
ઉંમર વર્ષઃ 59., કચ્છમાં ગામઃ દેવીસર 
હાલે બોટાદ (ગુજરાત) 


સ્વઃ વિમળાબેન દેવસીભાઈ પોકાર 
ઉમર વર્ષ -64, કચ્છમાં ગામ રતડીયા 
(પાતઝહાલે નાપાડ, આણંદ 


#4₹:/%ાઝ ૦૦1-1૮૬ 
ડા 1પંતા'ઢ/તા1 11111201, 5111૪૦/ [0. 186/187, શબ 140. 7,8,9, €૧॥પવપ્લ 
ઉદત્ઞાવ॥॥|તાદ્વા1 - 370201, ।લ11€11, 0પ|તદ્ા - ।0તાંત. 
1તા'૯ડ10011ાં વિઘતંતા॥ા - 100. 4-91 99791 57883 


છાર.૫ષહ૮પત ૦1૬1૫1૮૬ 


1. 014004૩0 - ।ળાણપ્ર11#૯ 


3. €પ્દપ્રપ/। - 17101।1-૫1/4૩00 


#પકર 1360૨12554693₹ ૦૮ ૪૦૦૪ ##૦ળડ: 


કલંડા9૦1-013તાં રિઘતંતા31: 9979352929 


સદા દદ-સઇડાડ૪ક ક | દારઇ-જઇડાડ ક | ૦૫૦૦૯૯ ૪ 


છારળપાઇાલ ₹1૫પ11ર2ર।૭૬ 


પ0પટાતઝાતાં - 110. 4- 91 98843 12266 
“લાતાલંઝાલાં - 110. 4-91 98413 88663 


2. પ્0૪0૬0/4040 - 1૬1-414041૫/ 4. પર1./૪૫/&0& - 4પ4004104 20/04 
811ત0€30॥તાં - 110. 4-91 78934 59459 ઉ8ઉત|૦5[101થાં - 110. 4-91 78428 05202 


5. 11&30&0 - 00& : ।લંત્ઘણાત્ાં - 110. 4-91 70202 74705 


॥.1. -10ઇ115 


1વંડા1૦0॥ત્ાં - 110. 4-91 94826 95508 


11.1૬. 1110ણ08ર 2૪1: 11-. 
જતાા૩:ાર 11012૦ર-1-દ:ાર /પ્પાઝ ૦ારછદાર ડાઇ ગા _1દારડ 


પદ. ૦₹1₹1૮૬: 
5૫૪૦૪» 54૦. 186/187 શત ૫૦. 96 
વલાતતાાંતાપલ્ાત - 370 201, «પઘધ્તા0, ૦પ|લાત્લદ - 10તાંડ. 


£:2૯2૦01 ૬ર .ાપ્પાઝ 1110ણદ:ર 1૫10૦ ર1 ૬:ર 


ક્ત, ૦૪૬-૯૬૬ 
£18 54૦. 3, ૯૩૮૦૫૮ત ₹1૦૦%, -ગ૦ 54૦. 26, 
5૦૦૬૦૮ - 3, (12 ૯1319282 /૩૩૦૯૪૪૦-, ૯૩ તાતા, 
«૮10, ૦૫1૭૮૬ - 370 201. 
ઇડાક્સતઝદાંઝામ્યાં રિઘતતમાં - 00૦. *૦1 ૦૦79૦1 57884 


(4૬.0 ૦1૮૬ 
45, ૦૦ગ્કાંતટાવત €10૦૮1૬, ૦પતલધંધુઞ્ઘા, 
[«પતં1લલતાં, 1611૮13, ૦૫ાંલ તદ - 370 140. 
”લલુતાંડા1ણાપયાં રરપવત્ા3ા - 11૦. * 91 9૦254 98648 
ઊાાંત્યાંછમ્ટાં રિઘતસા1ાં - 11૦. * 91 99784 49205 


